



























i 

i 


{ 


$ 


Á 



é 









haldnar við útfðr skólapilts 


FRIÐRIKS RJARNASONAR 

THORARENSEN. 


Útgefnar 



á kostnnÖ eettíngjanna. 


Reykjavift 

Prentaðar í prentsmíðju landstns af Helga prentara Helgasyni, 

1 8 4 8 . 












I 









\ 


,V; S\í\\ \ ^ ^ 



x« . » 

.!:;7 '. v.!ni rr^lolllii tjiÍcJ.iir.í u'*^’;,:rfíi:'i: j i íiiíuíirjin 

. .íi V e I 


t 


V 






I. 


HVISKTEIÐ JA 

haldin í Reykjavíkurskóla þann 24. Febr. 1847. 

af 

Skólakennara Birni Grnnnlang;ssyni. 


IVú er aptur — eins og vér allir vitum — einn af 
bræðrunum — einn elskaðnr lærisveinn, F r i ö r i k 
Bjarnas on Tliórareiisenj burtnuminn frá 
samveru vorri. JaÖ er eölilegtj að oss bniiist það 
sorglegtj að dauðinn skiili þannig burtbrifsa einn 
eptir annan af skólans elskuðu lærisveinuin. 
er von vér sjáum eptir þeim góðu, er með dygðugu 
líferni sýnt hafa, að þeir voru góö mannsefni, að 
þeir voru efni í góða verkamenn í guðs víngarði. 
5aö er eölilegt, að vér söknum elskaðra vina, þeg- 
ar þeir burt kallast frá oss. En þenna söknuö mild- 
ar sú kristna trú, eins og hvaö annað, sem amar aö 
mannsins hjarta. Eða er það ekki eitt aÖalatriði 
kristilegrar trúar, aö gub sé mannanna fabir? og að 
hans föðurgæö.ska láti sig því fremur í Ijósi, eöa 
verði því sjáanlegri, sem börnin eru betri. Jegar 
nú h a n n er faðir, skyldi þá nokkur láta sér það 
mislíka, þó faðirinn kalli barnið sitt til sín? þessi 

1 * 






4 


kristilega hugsan er svo rik, aft hún ínnibindur i 
sér allt, sem huggað getur; allt, sem getursætt oss 
við burtköllunina. Eða mundi nokkur þora að segja 
viö barnið, eða vilja segja við það: vertu hjá oss 
leingur, oss til yndis, ánægju, gleði og uppbyggíng- 
ar! mundi nokkur vilja segja: vertu! þegar faðirinn 
í himninum segir, komdu! Og hvilikur erþá sá fað- 
ir, sem hér hefur kallað ? það er sá faðir, af hverj- 
jum allt faðerni er bæði á himni og á jörðu. 5að 
er sá faðir, sem er föðurkærleikans höfundur, foð- 
urkærleikans skapari, sá faðir sem sjálfur elskar oss 
í vorum feðrum; sem sjálfur er hiö elskanda aíl í 
sinni inndælustu fegurð — í einu orði: guö er kær- 
leikurinn. Mundi þá sá faöir ekki elska, erföður- 
kærleikann plantað hefur? Nú kennir trú vor, að 
þessi í<)ðurkærleiki hins himneska föðurs láti sig 
því hetur í Ijósi, sem börnin eru betri. Jó er það 
ekki þannig aö skilja, að það sé nokkurskonar 
verðskuldan frá barnsins síöu, eða að barnið verði 
fyrri til, eöa elski að fyrra bragði; því það er eitt 
af því, sem skilur nýa testamentið frá gamla testa- 
mentinu, eða þá kristnu trú frá gyðínga trúnni, að 
sú kristna trú kennir, að allur kærleiki guðs sé náð, 
en eingin verðskuldan, að maöurinn hafi ekkert, 
nema það, sem hann heíur þegið; að það sésjálfur 
andi guðs, sem verkar allt hið góða í manninum, 
og að andinn útbýti náðargáfunum eins oghannvill. 
Jað er því guðsverðugleikinn, en ekki mannsverð- 
ugleikinn, sem kallar eptir vegsemd af guði og 
mönnum. En hvernig var þá þetta barn á sig komið, 
er vér hér um tölum? hvernig hefur himnafaðirinn 
útbúið það? allir í þessu húsi munu vera einnar 
meiningar um, að það hafi verið sannarlegt guðs 
barn, i þeim háleita skilníngi, sem ritningin kallar 
guðs börn. ^að bar mörg merki þess, að guð haí^i 


o 


útvalið það til að verða prýðilegt musteri heilags 
anda. Hér skein hógværðin, og auðmýktin eða lítí- 
lætið; hér skein blíðlyndið og lyst til að vera með- 
bræðrum sýnum til gleði. Hann sýndi líka í öllu 
staðfasta yðni og launguntil að verja vel því pundi, 
er guð hafbi lánaö honum. En hvaö vil jeg fara aö 
telja fleira af þessu? |)að er nóg að vér vitum að 
guðs andi leiddi þetta barn, og að þeir sem guðs 
andi leiðir, þeir eru guðs börn* En er þá ekki 
gleðilegt til þess að hugsa, að þetta barn er komið 
til fööur síns, og hefur feíngið föðurlegar viðtektir? 
það er komið í þann skólann, hvar guös barna mennt- 
unin fullkomnast. Jað er því sannmæli, sem grafið 
er á skjöld þessarar kistu: „daiiðinn er sannarlegur 
sigur^. Njóttu þá, góða barn! þeirra föðurlegu við- 
tekta, sem þú hefur nii íeingið hjá þínum rétta föð- 
ur — hjá þínum einasta föðiir, þvi allir aðrir feður 
eru ekkert annað enn lítilsliáttar glanipar af þínum 
himneska föður. Jú ert líka þángað komið, hvar 
þiun bróðir er; það er sá bróðirinn hjá liverjum all- 
ir aðrir góöir bræður eru sem skuggar mót líkama 
þeim sem skyggir; þaÖ er sá bróðirinn, sem heitir 
Jesús Nú gefur trú vor oss það fyrirheit, að vin- 
irnir og bræðurnir skuli aptur finnast, og að þann 
fund skuli einginn skilnaður slíta. Ó að vér, sem 
hér syrgjandi eptir stönduin, gætum fyrir guðs náð 
gjört oss veröuga, eða réttara sagt, hæfilega til að 
fá síðan komizt í það tignarlega félag, hvar hinn 
mikli faðir, mikli bróðir og þetta góöa barn, já öll 
góöu börnin eru saman komin og munu saman 
koma. 

Látum oss aldrei gleyma þessari háleitu von, 
að vér eigum þar allir að finnast, liver á sinuin 
tíina; þvi sú von uppörfar oss til að verja vel voru 
pundi, eins og þessi framliðni gjörði, hvort það er 


6 


mikið eöa litið. En f)ú himneski faðir! sem til þín 
kallar börnin þin, þegar jþinni alspeki þóknast; 
blessa f)á þetta bræörafélag, og leiddu það á þín- 
nm vegum til þinnar dýrðar! Látum oss nú góðir 
bræður héðan úr húsi þessu fylgja kistu þeirri, er 
geymír hinar jarðnesku leifar þessa elskuverða úng- 
meimis, hvert vér nú hjartanlega kveðjum í seinasta 
sinni. Látum oss fyrst fylgja likinu þángað, hvar 
triiarinnar orð enn fremur heyrast oss til huggunar 
og uppbyggingar. Sýngjum nú það vers, er sam- 
eginleg tilfinníng bræðranna þar til velur, og sem 
að enda skál þessi mín fáu orð. 




7 


II. 

litKRÆÐA 

flutt í Reykjavíkur Dómkírkju 

af 

Dómkirkjupresti A^mundi Jolinsen. 


Alt sem guó gjÖrir er vísdómsfullt og gott. Hve 
áriöandi það sé að liinn kristni geti þetta sagt, að 
hann af sannfæríngu, af innsta lijartans grunni segi 
þaö, aöþað sé sá sterki stafur, sem hann styður sig 
við, það mikla bjarg við hvert hann hvilir huga 
sinn, það finnum vér efalaust allir og játum sem 
hér samansafnaðir erum í kríngunt þessar líkhörur, 
^ví með hryggum hjörtum eruin vér híngað komnir 
til aö flytja jarðneskar leifar úngmennis nokkurs, er 
dauðinn héðan hreif á hezta æskuskeiði, til hans 
síðasta hvíldarstaðar; rennum sorgniæddir huga vor- 
um til grafar þeirrar, sem hráðum innilykja miin 
hans andvana líkania, og munduin hvergi huggun 
finna fyrir oss og þá, sem við þetta fráfall næst er 
höggið, ef hún ekki væri veitt oss hér að ofan, ef 
vor trú ekki veitti oss hana. Já þegar sár ástvina 
missir særir hjarta vort, þá miin öll mannleg speki, 
allar skynseminnar fortölur, öll jarðnesk huggunar- 
meðöl, fánýt reynast, ekki fá huggað hið sorgmædda 




8 


r 


hjartað, ekki f)errað tárin af augum oss, ekki sef- 
að þann harm, er innra býr, heldur láta oss jafnvel 
enn fremur finna til þess, hve vanmáttugir vér er- 
um og sjálfum oss ónógir. En sú trú: alt hvað 
guð gjörir er vísdómsfullt og gott, hún hjáipar oss 
ekki einúngis til þess í auðmykt að þegja, heldur 
líka í trú öruggri að uppheiQa höfuð vor, hún send- 
ir birtu í þá sálu, er áður var hulin sorgardimmu, 
hún hughressir það hugskot, er áður var af sorg 
sundurkramið, hún græðir hjartans sár og breitir lík- 
saung í helgan einglahljóm, er veitir þeim sorg- 
mœdda forsmekk eilífrar gleði. 

Maður á bezta aldri er hér til hvíldar geinginn. 
Við byrjun þessa árs vórum vér samansafnaðir í 
þeimsömu híbýlum hvaðan vér nú komum, fylgðum 
þaðan líki úngmennis til ens siðasta hvíldarstaðar; 
og sjá, vart mánuður er siðan liðinn og dauðinn 
hefur aptur brugðið þar sínu bitra sverði, og einn 
af þeim, sem þá heill og hraustur fylgði liki félaga 
síns örendu til grafar, liggur uú kaldur nár irinan 
þessara ^ala. 0, þegar hart næturfrost lætur þau 
úngu blóm, sem vorilurinn framleiðt hafhi úr jarð- 
arinnar skauti, lúta höföum, þegar stormurinn rífur 
upp með rótum þáúngu eik, sem stóð í bezta blóma, 
þá lítum vér meö hrigð til þessara sorglegu at- 
burða. En hversu miklu fremur munum vér þó ekki 
gjöra það, þegar vér sjáum fagurt æsku líf skyndi- 
lega að útkulna, æskunnar fagra yfirlit að íolna, Ijós 
augnaniia að slokkna, og þann-, sem nýlega stóð í 
bezta blóma, að hníga í dauðans djúp. Með sárri 
hrigð stöndum vér við slíks manns gröf, og varir 
vorar titra er þær mæla: líf mannsins er sem gras- 
ið, eins og blómstrið á vellinum blómgast hann; 
þegar vindurinn fer þar yfir, er það ei framar til, 
og þess staður sjest ei meir. Og er sálin þá sorg- 



e 


mædd spyr: var þá á jorðu ekkert rúm handa lifi 
þessu? gat það ekki á jörðu vöxt ogviðgáng feing- 
ið? því flýr maðurinn á burt sem skuggi? því kem- 
ur dauðans nótt yfir hann strax að morgni hans 
lífs? því sendir drottinn dauðans eingil til að slökkva 
Ijóslífsins, þegar það logar sem glaðast? Ó, ef vér 
einúngis höldum oss við hið sýnilega, svo fáum vér 
uppá allt þetta eingu svarað. En trú hins kristna 
hrópar: allt hvað guö gjörir er vísdómsfullt og gott. 

Maður á bezta aldri er hér til hvildar geinginn, 
enn sem líka var efnilegt, gott manns efni. Fræð- 
arar, vinir og vandamenn bera honum það vitni, 
prýöa leiði hans þessum orðstýr, og fegurri minnis- 
varði verður ei settur á gröf nokkurs manns, þvi á 
jöröu og himni er ekkert dýrmætara enn fagur ^ár- 
sjóður sannra mannkosta. Ráðvandur og siðprúöur 
í allri sinni hegðan, stiltur og hæglátur, fetaði hann 
sitt æfiskeið, varðivel því pundi, diottinn hafði hon- 
um i hendur feingið. Fleiri pund hafði aÖ visii máske 
niargur af drottni þegið, en á reikníngskapardegin- 
um mun ei svo mjög spurt að því, hvað mörg pund- 
in vóru, eins og að hinu, með hvað mikilli rentu 
þeim hafi aptur skilað verið; því með rentu vill sá 
mikli hússfaðir fá það pund, er hann hér hverjum 
Ijenti. Og að vor framliðni hafi þessa gætt, það þori 
eg að vitna til allra þeirra, sem hann rétt þekktu; 
þar um vitnaði ekki einúngis þaÖ, hversu aflialdinn 
hann var af öllum þeim, er mestu áttu við hann að 
skipta, heldur líka þaö, hversu lángt hann kominn 
var i þeirri menntun er honum bar að nema. Svo að 
eptirsem mönnum frekast var unnt um að dæma, af 
því sem undan var geingið, var líklegt að hann með 
framtíð mundi hafa oröið fööurlandinu til liðs, sér 
og sinum til sóma. 

Næg orsök er þá hér til harms, ekki einúngis 


10 


fyrir þá, úr hverra hópi hann er horfinnj fyrir þá 
sem honum vóru sárast festir, heldur fyrir alla, sem 
kristilega eru sinnaöir. Harmur sæmir, þegar slikt 
viöber, mannlegri tilfinníngu, en því meigum vér ekki 
gleyma: að alt. hvað guð ^örir er vísdómsfullt og 
gott. Spyrjum ekki, hvers vegna drottni hafi þetta 
þóknast? lútum trúaröruggir í auömýkt föðurnum á 
himnum, sem einnig þá gjörir vel til barna sinna, 
er þau ekki skilja það. Trúin er örugg eptirvænt- 
íng þeirra hluta, sem maöur vonar, sannfæring um 
það, sem hann ekki sjer. er einúngis trúin á 

æðri speki, á fööurlegri elsku, á náðarríkri, vísdóms- 
fullri stjórnan vorra kjara, sem veitir sálunni hugg- 
un og ró, það er einúngis rósöm, trúarörugg und- 
irgefni undir guðs heilaga vilja, er veitir manninum 
styrk til að standa iippréttum í slíkum lífsins mæöu- 
tilfellum. O, hversu miklu höfðu þeir, sem honum 
stóöu næst, kostaö til hans menníngar? en því er 
ekki heldur til einkis eyðt, á þessari jörðu mun þess 
ávaxta að vísu ekki gæta, en annars heims mun það 
bera dýrðleg blóm, Hversu dyggllega var allt gjört 
sem varö til að viðhalda lífi hans? en leingur enn 
þetta átti það ei aö vara; hin eilífa elskan haföi 
ritaö alla daga hans í bók sína, og þeir vóru nú á 
enda, þess vegna varð líka gúös náðarríka, en ó- 
ransakanlega ráðs ályktan á honum að uppfyllast. 
Eða Iiafði ekki hönd drottins myndaö hann? hafði 
ekki sá alvaldi veitt Iionum hans jaröneska eðli? 
hafói hann ekki þar felast látið vísir hans bráðu 
burtköllunar? og er það þá ekki drottinn sem nú 
hefur hann héðan kallað. Já, sá framlidni heyrði til 
þessarar raddar. Filg mér, sagði sá friðarboði, sem 
drottinn til hans sendi, þínu verki ájörðu er lokið, 
frelsi skaltu fá frá öllu, sem þig þar þjáði, frá öllu 
heimsins ytraog innra böli; yfirgef þann staö, hvar 


11 


þú hiiígað til dvalið hefur, eg mun innleiöa þig i 
fognuð |)ins herra; far úr forgarði visindanna, eg 
mun leiöa þig þángaö, hvar brunnur vitskunnar er, 
og hvar J)ú ásamt öllum hreinhjörtuðum munt fá 
guð að sjá! 

5essari raustu hefur hann gegnt, og er inn- 
geinginn til Ijóssins og friðarins fögru heimkynna. 
5ar krýpur hann nú fyrir hásæti ens eilífa og undr- 
aiiíli játar: alt það J)ú gjörir er vísdómsfullt og gott! 
Umskipti tímans og cilíííarinnar var fyrir hann á- 
vinníngur, J)vi laus við allt jarðneskt böl er hann 
nú sæll í föðurhúsunum á himnum. minnist hann 
meö þakklæti þess kærleika, er foreldrar hans og 
þeir, sem honum í foreldra staö geingu, auðsýndu 
honum, prísar guð þar fyrir, og biður hann að hugga 
og hressa þeirra hrelda sinni. Jar hugsar haiin til 
þeirra diggu vina, sem sykruðu honum hans liér- 
veru á jörðu, kvöld hans æfi, blessar þá og hróp- 
ar til þeirra: kappkostið að reynast guði trúir til 
æfiloka, svo vér í friði fáum aptur að hittast! þar 
biður hánn í sælufullri sambúð þeirra ástkæru, sem 
á undan honum héöan farnir vóru, þess tíma, er alla 
ástvini aptur í kjærleika sameina mun. 

Og sofðu nú vært, sæla úngmenni, í þeim kyrr- 
látareit, hvert vér nú flytjamunum þittandvana lík. 
Skjótt var dagsverki þínu Iiér lokiö, kvöld þíns lífs 
komið, veröi hvíldin f)ér vær, svefn þinn sætur! ó- 
spilt var hjarta þitt af holdsins og heimsins tál- 
siiörum, þitt æskulíf heiðarlegt. 5 að dupt er létt 
sem hylur helgra bein! þinn sæli andi fagni þarfyr- 
ir nú þviæðralifi^ til hvers hann er inngeinginn, og 
voni glaður á síðan að fá aptur að sjá alla ástkæra, 
og prisi guð fyrir það að hann hefur þig endurfæðt 
tileilífs, sæliifulls lifs. 



19 


En virðstu líka, heilagi faðir, með þiniii náð 
að vera þeim nálægur, sem við þetta fráfall 
harma missir sonar, bróður, vinar. Laða þá að 
þínu föðurhjarta, svo að trúin græðt fái þeirra sorg- 
ar-sár, þeirra harmatár veröi að svalandi daggar 
dropum, og af þeirri þirni-kórónu, er þú þreyngt 
hefur að höfði þeim, spretti þau blóm, er aldrei 
fölna. Lát endurminning ens framliðna hjálpa til að 
binda hjörtu þeirra enn fastar við himininn, hjálpa 
til aðgjöra sælunnar bústað ennþá girnilegri, enn þá 
dýrðlegri í augum þeirra. Veit hjörtum þeirra frið, 
og eins og þeir með bljúgu geði ástunda vilja á 
eptir þinum heilaga syni krossinn að bera, eins láttu 
þá líka af honum huggarann meðtaka, sem þú heit- 
ið hefur þínum trúuðu. Ó, þvi fremur vinir á jörðu 
fækka, þvi fremur Qölga þeir áhimnum, látum oss 
þar fyrir ávalt glaðari, ávalt vonbetri í hæðlr líta, 
með laungunarfullum hjörtum þángað hugsa, en þó 
jafnframt kappkosta að brúka þetta jarðneska líf 
svo byggilega, ráðvandlega og guðrækilega, að það 
fái orðið oss uppspretta ævarandi heilla. Rétt oss 
ó guð, þína föður-hönd, svo vér í lífi og dauða fá- 
um haldið oss fast við þig! lát endurminning þess, 
hve fallvalt þetta jarðneska líf er, en þó undireins 
áriöandi, alvarlega hvetja oss til þess, þannig að 
lifa, aðvér hyggnir verðum til sáluhjálpar. Amen. 




13 


t- 

H. S. E. 

Frideriens Thoraremsen 

scholæ Reykjavikanæ alumnus, 
qui anno ætatis 25to, scholasticæ mansionis 5to, 
Idibus Februariis anni 1847 decessit. 


Dum mors interfurit atrox 
Juvenum flos .necte coronas, 

Intexeque lilia sertis! 

Nam mors victoria certa est. 

S, Egilsson, 


þ: e: 

Hér er leiddur 

Fvidrik Th or ar ens en 
lærisveinn Reykjavikurskóla, 
bann andaöist á 35. aldurs ári 
en fimmta ári sinnar skóla dvalar 
16da dag Febr. mán. 1847* 


Geist pegar œðir 
grimmur dauði^ 
œskumenny hjá yður^ 
fléttið yður blómkerfi 
úr friðum rósum^ 
pvi dauðinn er sannur sigur. 







14 


I. 

Saknaðarstef skólapilta 
við lát 

Friðrlk^ Bjarnasonar. 


1. Flýgur óðfluga 
forlaga - ör 

hlífir ei lífi 
hárra né smárra; 
voldugra úr veldi 
víkur ríku, 
býr börnum hýrum 
bráöan dauða. 

2. Heyriö þér meira! 
hraustan, traustan, 
úngan hvern dreingja 
ósvífin þrífur; 
gagnar ei magn 
guma nje fimi, 
hrökkva horskir rekkar, 
hrynur ^öld vina. 

3. Hvassa ör hvessir 
höldum spillir alda, 
eyða hyggst og deyða, 
alla láta falla 
Hvessi örvar hvassar 
höldum spillir alda! 
deyöir eigi dauði 
djarfan lífsarfa. 


4. Hvað ertu dauði? 
Deyjanda æ, 
helstunur hölda, 
harmatár barma, 
endurlausn andar, 
unnusti kistu, 
heimvon himinbarns, 
hljómur guðs dóma. 

5. Héban er Friðrik 
heim til Ijóss - geima 
borinn úr vorum 
barma sinna örmum. 
Grátum ei látinn 
góðan bróður! 

sjá hann vér fáum 
hjá sólkonúngs - stóli. 

6. Andirtn því án enda, 
ofar jörðu lifir 

um aldir guðs alvalda 
á armi, hvorfinn harmi; 
hlýtur laun, er heitin 
hjúum eru trúum, 
nýtur dygða nota 
náðum i á hæðum. 






15 


1. Hniginii er Friðrik 
harmatárum 

beiskum saknandi 
bræöur gráta. 

Hníginn er Friðrik — 
faðir, systur, 
ástvinir sáran 
söknuð bera- 

2. Hníginn er Friðrik- 

jQötur jarðar 
brustu — en önd 
er burtu svifin. 

Hníginn er Friðrik — 
himins - sælu, 
unað æðstan, 
úngur hrepti. 

3. Gráttu því ei, 
góður raaður! 
dáið úngmenni — 
dáið ástmenni — 
því vittu að sá 

er sælli hinum, 
fyrri heimkomu 
er fagna átti. 


11 . 

— 4. En gættu að því 
áður geingur héðan 
að eingi aldur 

er óhultur, 
að æskumanni 
og aldurhnígnum 
dauði jafii nærri 
dapur stendur. 

— 5. Gættu að því 
hjá gröf þessari 
að varbúnum ei 
þér vera hlýöir, 
né fresta því góða, 
er göra máttu, 

því fljótt kemur þar 
þú fær ei starfað, 

6. Gættu að þessu, 
góður maður! — 
hygðu vandlega 
að vegi förnum — 
gráta muntu þá 
— ef gráta máttu — 
líf þitt en ei 
látinn ástvin. 


M. G* 





■ ' ■* 



r:? 


.ll 


r\( t)i) :'/> 


• • * ^ ^ 

‘ • • f* . 


í; 


* •< 


•t • » 


•. > 


0 

a 4 r 

«■ A. 


j* ’t • 


ííí!f: 


»• 


«v 

: t\: 


• i • .• 


* t. 


I • 


Á, 


X . • 

♦ ívirr •'Tt’ I 

- ! 70 íi:h..:í.:íI .1 

< * 

j 

'.iH'ik’ ;fíi í;::Í 

íI;-> Uii 


ai'’) *. J 

♦ » ^ 

♦ • 

: "r, !-5 

••JíC 

— ^h'iuj'í^ j-; ííí:!-:. • 'i 

. < j 



? • -w fv 

X «. ./♦>*/ 

r:i:'i:)-f; 7 :.:í/.Jbí; 

•e:í ]n!) 

.íi'*-:! ^ iiíi--.*já 

:• .5 - 

_ ••* sari-^r " fJ 

--. '--ÍA. 1 >**’■•■ 

' • T 

•r'»> ' rf 

# ^ * * 

w J 

■ . «4 

«f.- *í"í «»• ».#*• 

i. -. .. ^ 


* r. 


«» - 




:• \ ^ 

f % 

i- 'I- ■ 

• 

*. Sj 

X ' 

f . .‘^'!. *.ji 

ÍÚ.ífl 

«','. ‘ ’> «i/\ 

\ ♦ • « 


* r* 

• • - .>i2 - 




w ^ * ' 

• t 




í 


■ -J 

*/ 

^ • 


4> 




í 


^l.Mrrv 

— iiaíc'ivi r-.'V/ 6z 

- r7Í'‘:;n — 

ÍJ n:o 


.0 M 


• -‘•fr .. * 

j.'r .<, .* 


‘Tr 

'í'=i.'". j- .7 . 

'■iT •'^v*^/- 


'M 


f 1 i ^ * 4 i €V 


— r::.::':í! 
Ííí'í'.'íí *I9 

■ ' ■'‘'(> ? í 

• 4« r • ^ i I* « X 

itfíM- ralalÍxI 

• y 

-S.ti ••■■'j 


.■ ‘ » 

I • k • • 


i . • * 

..%«•*« «.A \ * 




I 

c- 


- - •. » 


. •!: 


?■ ••.^r / 


if / 


t •' ■ • I • . . T* 


..v.Uí:. .:-m. 

V ^ 

^ % <* « f 

- !f.!?' •■ ' :i1:j UÍV,.Í 


0 4 




ir: úc irú/ iytj 

::Í:I HÍíjsh 'io 

!!' • • ‘ - ‘f* r* • í' «i'r7 j 




. ♦ • ••- 







r 



» 


j 

I 

» 


1 í 

f 

!• 


f 















t 

i 

I 





' A 













I 




( 






* 















Á 








n‘^V"v 

» I r 


-: íi 


" ••'ri' .1 


i 'L. 


I • 


í* V 




• V - 


/rr^ 


\ 


i\ 


1 ■ 




A 

.‘- r' ',. 

>• \ÍÍ- . 

*“ • 1 


, *i> 

♦ 1 

,* ' 4-'>. 

'r, ,., 

II 

■'.' 'í; 


* I 


-' y 


l i - 


:< 




L 


A . 


S-'-' . J ••, j --'L .ív'^. 

'- L- •.>'■!:'..' v';JL'^VJ»y« t 


» '^'- ' . . ,. ■■ '. - ■ '■ ‘" -,:-. '.-"- 


• I 


* J/ - • - 

jSj#- f. • • . 

T-'..' -. 






s •% 


j • 


'■ 


' I 


I .* 


• '/ 


- “I Ji'- 1 


ira 


< 4 


/ «• 






-V 


• 5 r . 


v_* 


. I 


f. 


' • .- 1 . 


> • - . vJ 


I k* It 


# • U' !►.•/' ','. 

l--*. 


IJ. 


r • sSc: •* T 


I * 


i»>.- -Sjl • *. 

- -r S'^,,'’;"/- 


Ik 


A I 


i'íV'', - - 

* ■ :r’ . r “ • 




\ 


/> • 


y;. -. -^v- ' . • .''-" 

•',„, .- ' - r ■ ' .^ 

JÍS-S, 'í' .'^''L,.-; /.: 

*^iiv.''. - ■ ■ V-," ,r.., ., 

í ■. sV ■•'^' '•*-* '• .. • . - ’^ 

1 r> ^«.- • ..I :.•- 


/fl 






r.* 


'-yí^ivV‘-. '-. 


'-V** 


l'l 


liT • 




vr .# 


- •'•S, 








•- -'j' 

V ■•- i.íi-^KS 












f.i 















Lbs - íslandssafn 
















































Ir ^SBKSMlVhuilK^ 

S^B^<9ði 

■Kfl. « ^F^B 



wrÆf 

r^JÉadB^^k « fl^ 

■|||||B^^~|b^^gB^^fl! 

'^■pp^ ■ 

ariviSMcBTOH*qg*AJM 

B^I^^hkPIP^T > ai.fB^B7^^KÉB^^IBKlKT^.^^B?^B^ 


1 


[• j|Br|i^ •.^BcBjfl 

S^BÍgjK* 


'WÉfljRr^nKiKKS^'xj^ 

»xSl^^Wsl!KP^Mi!bi!Íu 

jf ^^SbbwKÍ^Ié.*■É wfliJW’L^^tflMBflMnB^^Bi 

ÍRí5^*tP™ 

t « ^B 

1 m B^fl 

^^B\i^^^^^KáEíBiÉ^Bk?^j|^KBBr^^^^^BP jB(*r ^ .^.íb^híB 





